


yW 


CAN NEWYDD, 
FYRDER OES DYN; 


ANSICRED YR AMSER. 











GAN JONATHAN DAFYDD. 








EU 1 Rhowch gennad i mi heddy”, 
I osod maes fy nawn g 
Er glaned i'm ni'r boreu, 
Ni wiwwn cyn prydnhawn ; 
Mae'n enwau i gyd mewn llyfr, 
O goffadwriaeth Duw, 
Mor sicred ac yw'n geni, 
Rhaid marw yn lle byw. 











&£ Mae'r awr yn anwybodus, 

'Pa bryd rhaid myn*d i bant, 

Am hynny gwiliwch lawer, 
Gweddied pawb o'r plant 

. O am gael fod yn barod, 

Cyn dyfod Mab y Dyn, 

Ac yny glorian gywir, 
Fe'n pwysir ni pob un, 












8 'Rw'i'n awr yn gofyn cwestiwn, 
Rho^wch atteb clau i mis 5 
Pa le ceir gwr yn meiddio, ” 
Am daro angeu dy? 










2 


*Roedd Samson yn wr cadarn, 
Fe gwympodd hwnnw lawr, 
Mae etto yn oer ei letty, 
Yn llechu yn llwch y llawr. 





4 Solomon a drechodd, 
Fe hunodd angeu hwn ; 
Ac Absalom er glaned, 
Ga'dd gweled pwys ei ddwrn ; 
?Ddihangodd neb o Adda, 
' Heb nabod angeu a bedd, 
Ond Enoch ac Blias, 
5 Sydd heddyw'n llon eu gwedd. 


5 Holl gyfoethogion daear, 

Darllenwch hyn o gân; 

Nid yw eich trysor goreu, 
Ond sofl sych i dân, 

A chwithau Gentry hawddgar, 
Sy'n caru melus chwant, 

Rho*ed Duw ei fendith i chwi 
Cyn myn'd odd” yma bant. 





6 Mae amser terfynedig, 

I bob dyn ar y llawr; 

Duw roddo i'n addfedrwydd, 
Cyn delo'r dydd ar awr, 

€ael meddu ar dduwioldeb, 
A honno yn ei grym, 

A heddwch yn ei fynwes, 
Trwy Aberth pen y bryn. ' 













T7 Mae rhyw sŵn am y foru, 
Yn para yma o hyd, 
A llawer heb wel'd foru 
Yn gorfod myn'd or byd, 





























ne 3 

Ar hanner nos yn gorfod 
Myned bant ì'r farn, 

Heb nabod neb fydd yno 
I ddadleu er eu rhan. 


8 Nid oes yn'goleu natiir, 
Na synwyr penna” dyn, 
Ddim ond tywyllwch dudew * 
A phechod ynddo nglyn, 
Holl ranau'r corph a'r enaid, 
Sydd gynddyn ac yn ffol ; 
Nes delo'r Arglwydd Iesu, 
X alw ar eu hol, 


9 Trugared yw cael 'nabod 

Y pechod yn eiliw; 

Trugaredd yw cael griddfan, 
O flaen gorsedd-faingc Duw, 

Trugaredd i rai aflan 
Fod ffynnon eito'n bod, 

Yn rhedeg 'nawr mor laned 
A'r funud gynta'r eriod. 


10 Gwrandewch fy nghyd-drafaelwvr,. 
Syddarydda'rynfyw, 
Heddyw yw'r dydd goreu, 
1 mofyn cymmod Duw, 
Cyn delo angeu i gydio, 
A 'mafiyd yn dy law, 
^Does un addewid wedi'n, 
Ond dychryn, poen, a braw. 


11 Pethrhyfedd gweled dynion, 
Yn byw i Dduw'n ddifudd ; ' 
A'r dyddiau'n rhedeg heibio, 

Yngyntnagwenol gweydd, 





Â 


Felllong yn nghanol tonnau, 
O ílaen ystorom fawr, 

Yr enaid bach a boena, 
A*r corph i lwch y llawr. 





12 Tra paro'r haf mae gweithio, 
a Mae'r gauaf du gerllaw; 
O am gacl íŷ i lechu, 

Sef tŷ nid o waith llaw, 
A phedair colofn iddo, 

Pob un ar gadarn sail, 
Ac ar ammodau heddwch, 

O eiddo Adda'r ail. 





13 A hwnw yn y nefoedd, 

Uwch cyrraedd gelyn mwy ; 

Yn uhlithy cwmni disglair, 
Sy'n moli'r dwyfol glwy, 

Yn mhlith Seraphiaid tanllyd, w 
Cherubiaid mwy na rhi, 

Yn mhlith y rhai a brynwyd 
Ar fynydd Calfari, 


14 Gweddiwn hwyr a boreu, 
. Am hedd a ffafr Duw ; 
Fel caffom yn y diwedd 
i fyned atto ifyw, 
Ar gyfrif haeddiânt Iesu, 
Fu'n dioddef ar y pren, 
A'i foli yno'n dawel, 
ER Heb ^madael byth, Amen, 











Nu fydded neb argraffu y Gân hon heb gennad yr Twdwr. 


'< J. Cox, Argraffydd, Aberystwyth, 


